


CAN 


Ar Ddefnyddioldeb y Gweithwyr 
yn Nghymru, 
A beth fyddai gwerth Oymru hebddynt hwy. 


Buddygol yn Nghyfarfod Cystadleuol y Workman's Hall, 
Mountain Ash, Nos Lun y Pasc, 1870. 


rch 





Cenir ar y dôn Belisle March. 


Tnwy'cz cenad, frodyr gwych y gweithwyr, 
Ar dir a thân y dôn, 
Sy'n gweithio'n galed oll heb gelu, 
Rhyw lu yn Nghymru lon, 
Ymdrechaf draethu i'r rhai trythyll, 
Heb dwyll yn hybwyll hyn, 
Mai trwy y gweithwyr, sy'n cael y gwaetha', 
Maent hwy â'u cylla'n dŷn; 
O! 'styriwch ar bob pryd, 
A chofiwch hyn o hyd, 
Chwi rai segur, sy'n mwynhau seigiau, 
Da bethau yn y byd, 
Mai trwy law'r gweithiwr sy'n dewr wthio, 
Gan weithio yn ei wanc, 











ŷ 


Mae'ch holl gysuron, ac yntau'r ffyddlon 
Ar droion bron ar dranc: 
Y gweithiwr yn ddigryd, 
Sy'n hau a medi'r ŷd, 
A'i gasglu gwed'yn yn ddiachwyn, 
I'r bradyn yn ei bryd, 
A'r gwr boneddig a wisg ei fenyg, 
"Rhwn drig mewn gwlad neu dref, 
Sy'n cael cynaliaeth heb amheuaeth, 
Wr odiaeth trwyddo ef. 


Y gweithwyr eto yn ddiatal, 
Sy'n cynal heb nacâd, 
Pob masnach wladol angenrheidiol « 
Mewn rheol er mawrhad ; 
Ni fyddai moddion gan wyr mawrion, 
Na son am bethau sydd, 
Ac ni cheid mwnau na glo yn unlle, 
O dyllau i oleu dydd; 
Trwy'u hymdrech hwy'n ddïau, 
Ca llawer eu lleshau, 
Cysuron bywyd hyfawl hefyd 
O hyd sy'n amlhau ; 
Hwy ddwg ddefnyddiau o ddyfnderau 
Mwngloddiau i'r goleu glân: 
Pwy ond y gweithwyr sy'n eu coethi, 
A'u toddi yn y tân ? 
Hwynt-hwy trwy ddirfawr gur 
A'i gwnant yn fetel pur, 
A thrwy law gadarn cyn hir yn haiarn, 
Heb sarn, neu ddarn o ddŵr; 


MS” ———- 





3 








Mae'r clod am gledrffyrdd trwy'n broydd ceinwyrdd 
A myrdd o bethau mwy, 

Heb unrhyw ddadl yn wir ddyledus, 

Wyr hoenus iddynt hwy. 


'Dyw'n gwlad heb fwnwyr glew a glowyr, 
A gweithwyr, nemawr gwerth," 
Sy'n glynu'n ffyddlon lle mae yn gyson, 
Er cryn beryglon certh, 
Hwy'n ddibryder, trwy hen wlad Gomer, 
Yw maethder mawr a mân, 
Nerth cymdeithasau a chrefyddau, 
A gïau gwlad y gân ; 
Ni fyddai Cymru gain, o 
Fel rheol heb y rhai'n, — 
Ond anialwch, yn ddiddifyrwch, 
A d'ryswch gwyllt a drain, 
Â'r holl drysorau sydd dan fynyddau 
A fyddai yn ddifudd, 
Gwrandewch, wyr tirion, heb eu tori, 
Na'u codii'r lan o'r cudd ; 
Ac heb y gweithwyr gwych 
Mor drist y byddai'n drych, 
Hen Walia fyddai, yn ddiamheu, 
Heb nwyddau yn ei nych, 
Uan gur yn ochain, heb Fwrdd y ' 
Yn domlyd fawlyd fan, . 
Heb ddw'r iachusol, a'r geri marwol, 
Fel rheol ar ein rhan. 


Hwynt-hwy yn ddiau yw agoriadau N 
Trysorau Cymru'n swm, 












4 


Sy'n isel obry, mewn euddig lety, 
" Dan leni daear lwm ; 
Agorant gloiau holl stôr-deiau 
Mwngloddiau trwy ein gwlad, 
Gan yru allan, trwy wir ewyllys, 
Ar frys ryw foddus fad ; 
Hwynt-hwy yw'r halen pur, 
Wyr taer sy'n lleshau'r tir, 
A gwnant yn werthfawr y lleoedd gwrthun, 
Mae'n syn drwy lawer sir; 
A thrwy y gweithwyr. ryw lu sy'n ddifyr, 
Oedd brysur iawn o'r bla'n, 
Mae cyflawnderau o drysorau 
Mewn teiau, a moddion tân ; 


'Rwy'n gwahodd pawb o'r bron, i 


A glywo'r ganiad hon, 
I ochel trethu, llwytho a llethu, 
Hen weithwyr Cymru lon ; 
Hwy sydd yn llesu a.ehyfoethogi. 
“Pob teulu trwy ein tir, 
Heb weithwyr drudwerth 'dyw dymu eil asllth, 
Na nemawr werth yn wir. 





GwaALLTER BRYCHEINIOG. Ŷ 


